Kumtaja Mwenyezi Mungu wakati wa kuingia na kutoka msikitini 

- Atangulize mguu wake wakulia wakati wakuingia msikitini na aseme: (Najilinda kwa Mwenyezi Mungu 
Mkubwa, na kwa uso wake mtukufu na mamlaka yake ya tangu na tangu, kutokana na Shetani 
aliyefukuzwa kwenye rehema ya Mwenyezo Mungu) [Imepokewa na Abu Daud.], (Na ingia kwa jina la 
Mwenyezi Mungu na kumuombea rehema na amani Mtume wa Mwenyezi mungu) [Imepokewa na 
Muslim.]. ( Ewe Mola! Nifungulie milango ya rehema zako) [Imepokewa na Muslim.]. 


- Na atangulize mguu wake wakushoto wakati wa kutoka msikitini na aseme: ( Natoka l$wa jina la 
Mwenyezi Mungu na kumuombea rehema na amani Mtume wa Mwenyezi Mungu. Ewe Mola! Mimi 
nakuomba fadhila zako. Ewe Mola! Nilinde mimi kutokana na Shetani) [Imepokewa na Bukhari na 
Muslim.]. 

https://www.al-feqh.com/sw/miongoni-mwa-adabu-za-kuswali 


& 








